Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XLI Blg. 6 
Marso 21, 2010 
www.philippinerevolution. net 


Puspusang ilatag ang mga rekisito para 
abutin ang estratehikong pagkapatas 


maalingawngaw sa bawat sulok ng buong ban- 
| | sa ang tagumpay ng taktikal na opensiba ng 

mga Pulang mandirigma sa Mansalay, Oriental 
Mindoro noong Marso 6. Labinlimang pasistang tropa 
ang nalipol at pito ang nasugatan. Mahigit 15 malala- 
kas na armas ang nasamsam mula sa kaaway at nai- 
dagdag sa arsenal ng hukbong bayan. Malugod na ipi- 
nagdiriwang ang tagumpay na ito hindi lamang ng 
mamamayan ng Mindoro, kundi ng buong sambaya- 


Elite forces ng militar, 
nilipol ng BHB sa 
PAHINA 4 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


Mindoro 


Morong 43, patuloy na 
ginigipit 


nan. Nagbigay ito ng inspirasyon at tulak sa buong re- 
bolusyonaryong kilusan na puspusang isulong ang de- 
mokratikong rebolusyong bayan hanggang sa tagum- 
pay. Makabuluhan ang tagumpay na ito at iba pang 
taktikal na opensiba laluna sa harap ng papalapit na 
ika-41 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. 
Dinudugtungan at pinatatampok ng mayor na ta- 
gumpay ng BHB sa Oriental Mindoro ang sunud-sunod 
na mga tagumpay ng BHB mula simula ng taon sa iba't 
ibang panig ng bansa. Rumagasa ang matatagumpay 
na mga taktikal na opensiba ng BHB sa Abra, Kali- 
nga, Mountain Province, Bulacan, Quezon, Palawan, 
Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, 
Masbate, Eastern Samar, Negros, Agusan del 
Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Suri- 
gao del Sur, North Cotabato, Compostela Val- 
ley, Davao Oriental, Davao del Sur at iba 
pang mga prubinsya sa buong bansa. 
Matingkad na inilalarawan ng kabi- 
kabilang mga tagumpay na ito ang ka- 
biguan ng kontra-rebolusyonaryong 
kampanyang Oplan Bantay Laya 
(OBL) ng rehimeng US-Arroyo at 
Armed Forces of the Philippines 
(AFP). Sa kabila ng natamo 
nating sugat sa harap 
ng matindi at 
susteni- 


Hacienda Luisita, di 
bibitiwan ng mga 


PAHINA 5 | Cojuangco PAHINA 12 


dong atake ng kaaway, lalo tayong 
napanday at lumakas. Tuluy-tuloy 
tayong humango ng mga aral, na- 
kapagpatatag at nakapagpalakas. 
Matitinding bigwas ang idinulot 
natin sa kaaway. 

Nasa katayuan ang BHB na 
maglunsad ng daan-daang taktikal 
na opensiba sa kasalukuyang taon, 
kabilang ang ilampung mayor na 
bigwas laban sa mga pasistang 
pwersa ng kaaway. Higit pang ma- 
pararami ang mga ito sa mga susu- 
nod na taon. Kaalinsabay, kaila- 
ngang isakatuparan ang mga tung- 
kulin para sa lahatang-panig na 
pagsusulong ng digmang bayan at 
paglalatag ng malawak at solidong 
batayan para abutin ang susunod 
na yugto ng estratehikong pagka- 
patas sa kalagitnaan ng kasaluku- 
yang dekada. 

Kailangang tukuyin at baklasin 
ang mga bara at paunlarin ang mga 
sangkap para tuluy-tuloy at lalong 
mabilis na mapalakas ang arma- 
dong rebolusyonaryong kilusan. 

Susi sa mga ito ang pagpapala- 
kas ng pamunuan at buong organi- 
sasyon ng Partido at hukbong ba- 
yan sa larangan ng ideolohiya, pu- 
litika, militar at organisasyon. Ka- 
bilang na rito ang malawakang re- 


BAYAN 


Taon XLI Blg. 6 Marso 21, 2010 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 


krutment, pagtitiyak sa konsolida- 
syon at tuluy-tuloy na pagpapaun- 
lad, masinsing edukasyon at pagsa- 
sanay at mahusay na ebalwasyon, 
pagtatalaga at pangangalaga sa 
mga kadre at pwersa. Kailangang 
makapagpaunlad ng iba't ibang an- 
dana ng pamumuno kapwa sa Parti- 
do at hukbong bayan. Dapat pahu- 
sayin ang mga sentro ng pamumu- 
no, at gayundin paunlarin ang mga 
ikalawa hanggang ikatlong linya ng 
pamumuno. 

Dapat mapaunlad ang mahigpit 
na pamumuno sa gera sa antas ng 
buong bansa, rehiyon, subrehiyon, 
prubinsya at larangan. Kabilang di- 
to ang paglalabas ng kaukulang 
mga gabay, masusing pagpaplano 
at koordinasyon ng mga kampanya, 
taktikal na opensiba at depensa, 
pagpapakahusay sa pagkukumbina, 
pagdidispers at paglilipat-lipat ng 
mga pwersa at epektibong pagpu- 
sisyon at maksimisasyon kapwa ng 
mga pwersang bertikal (o mga sen- 
tro de grabidad) at mga pwersang 
horisontal. Kailangang magpakahu- 
say sa pagsubaybay sa bawat kilos 
ng kaaway at pagpapataas ng kaka- 
yahan sa mabilisan at pleksibleng 
paglulunsad ng mga taktikal na 
opensiba. Kailangang itaas ang di- 


Nilalaman 


Editoryal 


Ilatag ang mga rekisito ng 
estratehikong pagkapatas 


siplina at sinupin ang gawaing se- 
guridad. Dapat mahigpit na pamu- 
nuan ang mga pampulitikang kam- 
panya at propaganda upang laba- 
nan ang mga kampanyang saywar 
ng kaaway. 

Dapat abutin ang lakas-kum- 
panyang antas sa mga larangang 
gerilya upang magkaroon ng higit 
na kakayahan at pleksibilidad ang 
armadong rebolusyonaryong pwer- 
sa sa pagharap, pag-ikot at pagbi- 
ra sa kaaway at sa pag-agaw at 
pagmamantine ng inisyatiba sa ge- 
ra. Kailangang higit na paramihin 
ang mga lakas-kumpanyang lara- 
ngang gerilya hanggang masaklaw 
ang halos lahat ng mga distrito at 
masaklaw ng Pulang kapangyarihan 
ang buong kapuluan. 

Isang susing sangkap na pinau- 
unlad natin ngayon ang pagbubuk- 
lod ng magkakadikit na malalakas 
na larangang gerilya tungo sa pag- 
tatayo ng mas marami nang mga 
subrehiyunal na eryang militar, la- 
luna sa mga estratehikong lugar. 
Karugtong ng mga ito ang pagsi- 
sinsin at ibayong paglalarga ng pa- 
kikibakang gerilya sa pamamagitan 
ng pagtatalaga ng platun sa bawat 
saklaw na munisipalidad, pagpapa- 
laganap ng mga lokal na yunit ng 
hukbong bayan sa mga baryo at 
pagdebelop ng higit pang mara- 
ming mga pwersang bertikal. Kaila- 
ngang makapagtayo na rin ng mga 
yunit partisano ang mga larangang 
gerilya at palakasin ang operasyon 
ng mga ito sa mga kalunsuran sa 


saklaw ng larangan. 

Ang kinakailangang ibayong 
pagpapalaki ng Pulang hukbo ay 
higit pang mapasisigla sa pamama- 
gitan ng kilusang masa sa gawaing 
militar. Kailangan ang malawakan 
at maramihang pagtatayo at pag- 
papalakas ng mga yunit milisya at 
mga kwerpo at yunit sa sariling 
pagdepensa hanggang antas-pla- 
tun sa mga baryo. Kailangan silang 
pakilusin sa gawaing paniktik, mga 
operasyong pangharas, isparo at 


Matatagumpay na opensiba 
Pananalanta ng pasistang estado 
Kampanyang masa sa El Niño 

100 taong pakikibaka ng kababaihan 
Kababaihan, nagmartsa sa Mendiola 
Kontrobersya sa PGH 

Reklamo sa pagtaas ng matrikula 
Hacienda Luisita, ayaw bitiwan 
Maniobra para panatilihin si Arroyo 
Balita 


Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Marso 21, 2010 


agaw-armas laban sa kaaway at iba 
pang gawaing militar sa lokalidad, 
alinsunod sa atas at gabay ng nau- 
ukol na kumand ng hukbong bayan. 
Sa pagkilos ng ilampung libong 
mga lokal na armadong pwersa, 
mapatitingkad ang pangmasang 
katangian ng digmang bayan at 
matitiyak ang maramihang rekrut- 
ment sa hukbong bayan. 
Kailangang magkaroon ng higit 
na panahon ang mga pwersang ho- 
risontal ng BHB para sa mga takti- 
kal na opensiba, iba pang gawaing 
militar at iba pang mahahalagang 
gawain sa saklaw ng kanilang pina- 
mumunuang larangan. Sa gayon, 
hindi malilimita ang gawaing mili- 
tar sa mga pwersang bertikal at 
matitiyak ang paglaganap ng gera. 
Sa layuning ito, dapat paunlarin at 
pakilusin ang mga lokal na sangay 
ng Partido at mga aktibistang ma- 
sa para mahusay na harapin ang 
mas malaking bahagi ng gawaing 
masa. Kabilang dito ang maraming 
aspeto ng gawaing konsolidasyon 
at pang-organisasyon, pagpopro- 
paganda, kampanyang masa, mga 
gawaing sosyo-ekonomiko, gawa- 
ing alyansa, pag-aayos ng mga 
tunggalian sa hanay ng mamama- 
yan at marami pang aspeto ng pa- 
mamahalang lokal sa kanilang mga 
baryo, at maging sa pagbubuo ng 
mga bagong ugnay at pagpapala- 
wak sa mga kalapit na baryo. 
Mahalagang mag-angat ng mas 
maraming lokal na kadre upang gu- 
mampan ng mga gawain sa antas- 
seksyon. Higit pang kailangan ang 
pangkalahatan ngunit masusing 
paggabay ng mga namumunong ko- 
mite at kadre ng seksyon sa lokal 
na sangay ng Partido at mga lokal 
na aktibista sa pag-aasikaso ng 
mga gawaing ito. Dapat ibayong 
paramihin at palakasin ang mga re- 
bolusyonaryong organisasyong ma- 
sa, mga organo ng kapangyarihang 
pampulitika, mga pinunong lokal at 
mga aktibista na nagsisilbing ma- 
laking tulong sa pag-ugnay, pagpu- 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


kaw, pag-oorganisa at pagmobilisa 
sa malawak na masa at panguna- 
hing balon ng rekrutment sa Parti- 
do at hukbong bayan. Dapat ma- 
paunlad at maitaas na rin ang an- 
tas at saklaw ng pagtatayo ng mga 
rebolusyonaryong organisasyong 
masa at organo ng kapangyarihang 
pampulitika hanggang sa kabuuan 
o kalakhan ng mga munisipilidad at 
distrito. Kailangan din ang mas 
maramihang pagpapakat ng mga 
kadre, pwersa at aktibista mula sa 
kalunsuran at mga sentrong bayan, 
kabilang ang mga nagmula sa ha- 
nay ng mga manggagawa at naka- 
pag-aral na kabataan. 

Malaking salik sa pagpapabilis 
ng paglawak at pagpapatatag ng 
baseng masa ang masiglang pagsu- 
sulong ng rebolusyong agraryo at 
mga kampanya at pakikibakang 
masa para sa kapakanan at mga pa- 
ngangailangan ng masa. Palawakin 
ang mga ito hanggang sa antas- 
munisipalidad, distrito at pataas. 
Pasiglahin sa lahat ng saklaw ang 
mga kampanyang antipyudal, anti- 
pasista at anti-imperyalista. Sa pa- 
mamagitan ng mga ito, mabilis na 
maaabot ang mga lugar na dapat 
masaklaw ng pag-oorganisa at pag- 
lalatag ng rebolusyonaryong ka- 
pangyarihang pampulitika. 

Sa harap ng paglala ng kahira- 
pan bunsod ng lokal at internasyu- 
nal na krisis, dapat tuluy-tuloy na 
naisusulong ang mga kampanya at 
pakikibaka para sa reporma sa lupa, 
pagpapababa ng upa sa lupa at in- 
teres sa pautang: pagpapataas ng 
sahod ng mga manggagawang bu- 
kid: pagkakamit ng makatarungang 
presyo para sa mga produkto nila: 
pagtatanggol at paggigiit sa mga 
karapatan at interes nila: at pagpa- 
paunlad ng produksyon, mga pro- 
yektong sosyo-ekonomiko at iba 
pang aktibidad sa kapakinabangan 
ng mamamayan. Ibayong magpapa- 
sisigla ang mga ito sa mamamayan 
sa pagtataguyod at ibayong pagsu- 
sulong ng rebolusyonaryong paki- 


kibaka. 

Ang lalong umiinit na sitwas- 
yong pampulitika bunga ng nag-ii- 
bayong kahirapan at kaapihan ng 
mamamayan at galit nila sa mga 
naghahari ay tuluy-tuloy na naga- 
gatungan ng kabi-kabilang pakana 
ng naghaharing rehimen para ma- 
kapangunyapit sa poder at ng tu- 
mitinding alitan sa hanay ng mga 
reaksyunaryong nag-aagawan sa 
kapangyarihan. Nagbabadya ang 
malaking pagsambulat ng krisis 
pampulitika na maaaring human- 
tong sa panibagong malawakang 
pampulitikang unos na maraming 
ulit na magpapabilis sa pagsulong 
ng rebolusyonaryong digma at pa- 
kikibaka ng mamamayan. Mahala- 
gang masagpang ng rebolusyonar- 
yong kilusan ang napakainam na 
kalagayang ibinubunsod ng mga 
ito. 

Hindi hihinto ang reaksyunar- 
yong estado sa paglulunsad ng mga 
kontra-rebolusyonaryong kampanya 
ng panunupil. Hanggang sa huling 
hininga ng bulok na reaksyunaryo 
at papet na estado at sistema, sisi- 
kapin pa rin ng kaaway na gawin 
ang lahat sa hibang nitong panga- 
rap na puksain ang armadong rebo- 
lusyonaryong kilusan. Hanggang sa 
bisperas ng ganap na tagumpay, 
patuloy at paulit-ulit na daraan sa 
matitinding pagsubok at mas mala- 
laki pang hamon ang mga rebolu- 
syonaryong pwersa at mamama- 
yang Pilipino. 

Paghandaan at patuloy na pus- 
pusang labanan at biguin ang ma- 
rami pang katulad ng Oplan Bantay 
Laya habang ibayo nating isinusu- 
long ang digmang bayan at inilala- 
tag ang mga sangkap sa pag-igpaw 
nito sa mas mataas na antas. AB] 


3 


Kk MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Platun ng elite na pwersang militar, nalipol ng BHB sa Mindoro 


sang platun ng mga elite forces ng 2nd Infantry Division ng Philippine 
Army ang nalipol ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isang ambus no- 
ong Marso 6 sa Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro. Ito na 
ang pinakamalaking kaswalti ng militar laban sa armadong rebolusyonar- 


yong pwersa ngayong taon. 
Nagsasagawa ng clearing opera- 
tions ang isang platun ng 23rd Di- 
vision Reconnaissance Company 
(DRC) sa pamumuno ni 2Lt. Ronnie 
Sipsip nang tambangan sila ng mga 
Pulang mandirigma ng BHB ban- 
dang alas-5:30 ng umaga. Nadurog 
ang buong platun nang mapatay 
ang 15 sundalo nito at nasugatan 
ang pitong iba pa. Labing-isang 
patay at pitong sugatan lamang 
ang ibinalita ng militar sa midya. 
Nakumpiska ng BHB ang 13 ma- 
lalakas na armas mula sa kaaway. 


Kinabibilangan ito ng pitong M16, 
dalawang M14, dalawang M203 gre- 
nade launcher, isang M60 light ma- 
chine gun at isang Daewoo K3 light 
machine gun. Nakasamsam din ng 
mahahalagang kagamitang militar. 

Ang matagumpay na ambus ang 
ikalawang pagkakataon na nalipol 
ang isang platun ng kaaway sa isla 
ng Mindoro. Noong Abril 1991, ti- 
nambangan at nalipol ang isang 
21-kataong platun ng 215th PNP 
Company na pinamumunuan noon 


Bago ang ambus na ito, may 
ilang mga taktikal na opensiba at 
labanan nang naganap sa Mindoro. 
Nakasagupa ng isang platun ng 
BHB ang 26-kataong platun ng 
80th IB ng Philippine Army sa Sit- 
yo Tagumpay, Barangay Mapaya, 
San Jose, Occidental Mindoro no- 
ong Pebrero 24. Dalawang sundalo 
ang nasugatan habang ligtas na 
nakaatras ang mga Pulang gerilya. 
Isang araw bago ito, pinarusahan 
ng BHB ang isang sagadsaring kon- 
tra-rebolusyonaryo sa Sityo Imok, 
Barangay Paclolo, Magsaysay. Inis- 
nayp naman ng mga Pulang mandi- 
rigma ang nag-ooperasyong tropa 
ng 4th IB sa Barangay Tumbaga, 


ni Capt. Enrico Salapong. 


Mansalay noong Pebrero 17. ABI 


Sundalo napatay, 3 
nasugatan sa ambus 


To sundalo ng 69th IB ang 
napatay nang pasabugan ng 
BHB ng kanilang sasakyan habang 
binabagtas niyon ang pagitan ng 
Barangay Paradise Embac at Paqu- 
ibato District Proper sa Davao City 
noong hapon ng Marso 12. Tatlo 
pang sundalo ang naiulat na nasu- 
gatan nang tangkain nilang kunin 
ang isang sasakyang ginagamit sa 
kampanya ni Speaker Prospero 
Nograles na kinumpiska ng BHB. Si 
Nograles ay isa sa mga panguna- 
hing alipures ni Gloria Arroyo. 
Bago ito, tinambangan ng 
isang yunit ng BHB sa Negros 
Occidental ang isang platun ng 
12th IB noong gabi ng Marso 11. 
Isang elemento ng CAFGU ang na- 
patay habang nasugatan ang isa 
pang pwersang paramilitar. Nang- 
yari ang ambus sa Sityo Tagaytay, 
Barangay Camalandaan, Cauayan. 
Nakasamsam dito ang BHB ng 
isang M14. ABI 


4 


25th IB, pinarusahan 


pat na sundalo ang napatay at di mabilang ang nasugatan nang 

ambusin ng Conrado Heredia Command ng Bagong Hukbong Bayan 
sa Southern Mindanao ang 70-kataong Alpha Coy ng 25th IB na pina- 
mumunuan ni 1Lieutenant Inocencio. Ang ambus na tumagal nang 
isang oras ay inilunsad noong Marso 5 habang nag-ooperasyon ang mga 
sundalo sa Purok 7, Barangay Salvacion, Monkayo, Compostela Valley. 

Ang inambus na yunit-militar ay bahagi ng tropang nag-ooperasyon 
sa iba't ibang barangay sa Diwalwal na bantog sa reserbang ginto. 

Parusa ang ambus sa 25th IB dahil sa pagpapagamit nito sa mga 
pulitikong warlord na may-ari ng malalaking minahan ng ginto sa lugar 
at kasosyo ng mga dayuhang minahan. Lalong dumalas ang pag-oope- 
rasyon ng 25th IB mula nang buksan ng gubyernong Arroyo ang Higan- 
teng Bato sa Diwalwal bilang panibagong gold reserves site. Inilalatag 
ng militar ang daan para sa mga dayuhan at lokal na kumprador na nag- 
kukumahog na makapagbukas ng mga minahan dito. 

Ang mga elemento ng 25th IB ay nagsisilbing pribadong goons ni- 
na Joselito Brilliantes, bokal ng Compostela Valley at Manuel Brillian- 
tes, meyor ng Monkayo na kapwa tumatakbo ngayong eleksyon. Ang 
mga Brilliantes ang may-ari ng JB Management and Mining Corp. 

Kasabay ng pagtutulak nito ng kandidatura ng mga Brilliantes, lan- 
tad ding nangangampanya ang 25th IB para sa manok ni Gloria Arroyo 
na si Gilbert Teodoro. 

Matapos ang ambus, gumanti ang 25th IB sa pamamagitan ng 
panggigipit sa mga sibilyan sa lugar. Noong Marso 7, hinarang ng mga 
elemento ng Bravo Coy ng 25th IB ang siyam na magsasaka sa isang 
tsekpoynt sa Km. 56 sa Barangay Pasian, tinutukan ng baril at kinum- 
pisa ang dala-dala nilang mga pagkain. ABI 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Patuloy na ginigipit ang Morong 43 


43 at ang panggigipit sa kanila ng Armed Forces of the Philippines 


P atuloy ang walang habas na pagyurak sa karapatang-tao ng Morong 


(AFP) at ng mga reaksyunaryong korte. Ang Morong 43 ay tumutu- 
koy sa 43 manggagawang pangkalusugan na dinakip noong Pebrero 6 sa 
Morong, Rizal at inakusahang mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan. Sa 
kabila ng malawakang pagtuligsa sa paglabag sa proseso at karapatang- 
tao, patuloy na ikinukulong ng AFP ang Morong 43 sa Camp Capinpin sa 


Tanay, Rizal. 

Ibinasura ng Court of Appeals 
(CA) ang petisyon ng Morong 43 
para sa writ of habeas corpus noong 
Marso 10. Ayon sa CA, hindi na ma- 
aaring magkaroon ng writ ang mga 
kamag-anak ng 43 manggagawang 
pangkalusugan dahil nasampahan 
na ang mga detenido ng kasong 
kriminal sa korte. Ayon pa sa CA, 
kahit na sinasabing may mga pag- 
labag sa mga karapatan ng mga 
biktima, burado na ang mga ito ng 
mga kasong kriminal na isinampa 
laban sa kanila at ng paglalabas ng 
mga commitment order ng militar 
para sa patuloy nilang pagkakaku- 
long. 

Ginamit na basehan ng CA sa 
hindi paggagawad ng writ ang 
isang doktrinang ginamit noong 
panahon ng batas militar kung sa- 
an maituturing na ligal ang pagku- 
long sa isang detenido oras na siya 


Ilitaw si Ka Bea! 


ay masampahan ng kaso kahit pa 
iligal ang ginawang pag-aresto sa 
kanya. 

Samantala, samutsaring pang- 
gigipit ang ginagawa ng militar sa 
mga detenidong manggagawang 
pangkalusugan. Noong Marso 1, 
palihim na inilipat ng AFP ang tat- 
lo sa kanila sa hindi pa tukoy na 
lokasyon. Ang tatlo ay sina Ellen 
Carandang, Cherrielyn Tawagon at 
Valentin Paulino. Una silang inalis 
sa kanilang mga kulungan mada- 
ling araw ng Marso 1, ibinalik no- 
ong umaga at muling kinuha noong 
alas-2 ng hapon kasama na ang ka- 
nilang mga gamit. Hindi ipinaalam 
sa kanilang mga kamag-anak at 
abugado ang paglilipat sa tatlo. 
Nitong ikalawang linggo ng Marso, 
isinama sa tatlo ang dalawa pang 
detenido—sina Jennylyn Pizarro at 
John Mark Barrientos. Kasabay ng 


ariing kinundena ng BHB-Southern Mindanao ang 26th IB ng 
Eastern Mindanao Command dahil sa paglabag nito sa mga ka- 
rapatan ni Aiza “Ka Bea” Ligawas, 21, at sa internasyunal na mga 
batas sa digma. Si Ka Bea ay isang probisyonal na kasapi ng BHB 
na kumikilos sa ilalim ng tim sa gawaing masa ng Alejandro Lanaja 


Command-Front 3 Operations Command ng BHB. 

Inaresto ng militar si Ka Bea noong Pebrero 27 sa Sityo Kilang- 
kob, Barangay Kaigangan, Veruela, Agusan del Sur. Hindi nagtagal 
matapos siya arestuhin, pinagsuot siya ng unipormeng militar at gi- 
nawa siyang giya sa mga operasyon. Pagkatapos, dinala siya sa hin- 
di pa tukoy na lugar. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa inilili- 


taw ng militar si Ka Bea. 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


ABI 


patuloy na sikolohikal at mental na 
tortyur, inaakit din sila ng mga mi- 
litar ng mga suhol at espesyal na 
mga pribilehiyo, para makipagtulu- 
ngan sa militar laban sa iba pa. 

Patuloy ding nahihirapan ang 
mga abugado, kamag-anak at mga 
nagmamalasakit na grupo na ma- 
kausap ang mga biktima. Paisa- 
isang detenido lamang ang pinapa- 
yagang kumonsulta sa kanyang 
abugado sa bawat pagkakataon. 

Ayon kay Atty. Romeo Capu- 
long, abugado ng 43, inaalok ng 
pera at tinatakot ng militar ang 
mga biktima at kanilang mga pa- 
milya para tumanggi na sila'y ti- 
nortyur at sumang-ayon sa akusa- 
syon ng militar na sila'y mga kasa- 
pi umano ng BHB. Pinipilit din si- 
lang putulin ang serbisyo ni Capu- 
long bilang abugado at tanggapin 
ang ibang abugadong pinili ng mi- 
litar. 

Nitong Marso 18, tahasang tu- 
manggi ang militar na iharap ang 
Morong 43 sa nakatakdang pagdi- 
nig ng Commission on Human 
Rights. Pinagbabawalan din ng mi- 
litar ang Karapatan at Gabriela, pa- 
ti na ang mga abugadong kunekta- 
do sa mga organisasyong ito, na 
dumalaw sa mga biktima. [AB] 


5 


Fral PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Panggigipit sa mga progresibo, tumitindi 


syon habang papalapit ang eleksyon sa Mayo 10. Pinakamatindi 


U miigting ang harasment sa mga progresibong partido at organisa- 


ang harasment sa mga syudad at sentrong bayan ng Metro Mani- 


la, Southern Tagalog at Mindanao. 
Sa Valenzuela City, nagkampo 
ang mga elemento ng 73rd Squad 
ng Philippine Air Force sa mismong 
gusaling kinalalagyan ng upisina 
ng tsapter ng partidong Anakpawis 
sa syudad. Sinabi ni Carlos Mani- 
ngat, public information officer ng 
KMU, kaanib ng Anakpawis na mi- 
namanmanan ng mga sundalo ang 
mga aktibidad ng progresibong 
partido. Pinipigilan din nila ang 
ilang myembro nito na dumalo sa 
mga pagpupulong sa kanilang upi- 
sina. May ilang reklamo rin na ang 
mga sundalo ay nag-iikot sa buong 
syudad upang sabihan ang mga tao 
na huwag iboto ang nasabing par- 
tido, taliwas sa pagbabawal na ma- 
kialam ang AFP sa eleksyon. 
Idinadahilan ng mga sundalo 
na nasa komunidad sila upang tu- 
mulong lang umano sa paglilinis ng 
mga kalsada at magsilbing mga 
bantay sa lugar kaugnay ng dara- 
ting na eleksyon. Ang totoo'y nag- 


kalat na ang mga elementong mili- 
tar sa mga maralitang komunidad 
sa Metro Manila mula pa noong 
Enero. Sa Balut at Isla Puting Bato 
sa Tondo, pagala-gala ang mga di- 
unipormadong elemento ng Civil 
Military Operations ng AFP. Nagba- 
bahay-bahay sila, kinukunan ng lit- 
rato at tinatanong ang mga resi- 
dente hinggil sa kanilang pagkatao 
at kung sinu-sino ang mga lider at 
myembro ng GABRIELA sa komuni- 
dad. 

Sa ilang barangay sa Taguig 
City, ipinaskil ang mga poster na 
may mga larawan nina Satur Ocam- 
po ng Bayan Muna at Liza Maza ng 
Gabriela Women’s Party na nagsasa- 
bing “mga kandidato ng New Peo- 
ple's Army sa partylist”. Sa katabing 
pader naman ay naroon ang mga 
poster ng berdugong heneral na si 
Jovito Palparan, na kumakandidato 
rin ngayon para sa Senado. 

Sa Sorsogon, nagbabahay-ba- 


Bahay ng upisyal ng Bayan Muna, 
hinagisan ng granada 


inagisan ng dalawang granada ng dalawang taong sakay ng 
motorsiklo ang bahay ng panlalawigang lider ng partidong Ba- 
yan Muna sa Aklan nitong Marso 19 ng umaga. Walang nasaktan 
pagkatapos sumabog ang isang granada sa likuran ng bahay ni Fer- 
nando Baldomero sa Barangay Sta. Cruz-Biga-a, Lezo, Aklan. Hindi 
sumabog ang isa pang granadang pumasok sa bahay pero sumabit 


ito sa isang kabinet. 


Si Baldomero, reeleksyunistang konsehal ng bayan ng Lezo, ay 
nangangampanya para kina Satur Ocampo at Liza Maza ng Makaba- 
yan Coalition at Nacionalista Party. Kinundena ni Ocampo ang pang- 
aatake at isinisi niya ito sa padron ng pang-aatake sa mga aktibis- 
ta at mga kritiko ng administrasyong Arroyo. ABI 


hay din ang mga sundalo simula 
ngayong Marso para tugisin ang 
mga myembro ng Bayan Muna, 
Anakpawis, GABRIELA, Kabataan 
Partylist at ACT Party. Noong Pebre- 
ro 23, kinumpronta ng isang Maj. 
Arnal Manjares ang isang grupo ng 
mga boluntir na nangangampanya 
para kina Satur Ocampo at Liza 
Maza at sinapak ang isa sa kanila 
sa mukha. Iwinasiwas ni Manjares 
ang kanyang pistola at binantaang 
papatayin ang mga boluntir. 

Sa Calamba City, hinaras naman 
ng mga elemento ng 202nd Bde 
ang mga myembro ng Bayan Muna 
sa Laguna noong Marso 7. Duma- 
ting sa Sityo Kabute, Barangay Re- 
al sa Calamba City ang mga sunda- 
lo sa pamumuno ng isang Lieute- 
nant Ansino upang maglunsad daw 
ng feeding program sa lugar. Pero 
pagdating nila roon ay hinahanap 
nila ang mga kasapi ng Bayan Mu- 
na. Tumanggi ang mga residente na 
papasukin sa kanilang lugar ang 
mga sundalo. Binarikadahan nila 
ang mga pasukan at labasan ng ko- 
munidad kaya napwersang umalis 
ang mga sundalo kinabukasan. 

Sa Mindanao, pinagtatanggal 
ng mga sundalong nakasuot-sibil- 
yan ang mga poster at iba pang 
materyales na pangampanya nina 
Ocampo at Maza sa Cagayan de Oro 
at Iligan. Sa Baganga, Davao 
Oriental, aktibong nangangampan- 
ya ang mga elemento ng 67th IB 
laban sa mga progresibong partido 
at kandidato. Katuwang naman ng 
10th ID sa Southern Mindanao si 
General Palparan sa pagkakalat ng 
lason laban sa mga lokal na progre- 
sibong kandidato. Si Palparan, na 
nakabase ngayon sa Davao City ay 
nagpapatuloy sa kanyang kampan- 
yang paninira sa mga progresibong 
lider at aktibista. ABI 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Abusong militar sa Samar 


aganap ang pang-aabuso ng militar sa mga interyor na bayan ng 
| prubinsya ng Samar. 


Sa San Jose de Buan, isang magsasaka ang dinukot ng mga sun- 


dalo, tinortyur at sapilitang pinag- 
giya sa operasyong militar. Si Ber- 
tino Maestre, 60, taga-Sityo 
Salvacion, Barangay San Nicolas, 
San Jose de Buan ay dinampot ng 
mga elemento ng 34th IB kasama 
ng kanyang syete anyos na anak at 
pilit na isinama sa kanilang mga 
operasyon mula Marso 2-4. Ayon 
kay Maestre, pinipilit siya ng mga 
sundalo na ituro ang mga kampo 
ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). 
Nang wala siyang maituro, sinaklu- 
ban ng mga sundalo ng plastik na 
supot ang kanyang ulo at pinagbu- 
bugbog sa harapan mismo ng kan- 
yang anak. Tinukoy ni Maestre ang 
ilan sa nagtortyur sa kanya na mga 
sundalong nagngangalang “Angel” 
at “Francisco” at isang Lieutenant 
Latonio. 

Bago ito, dinukot din ng mga 


elemento ng 34th IB ang anak ng 
isang kadre ng Partido Komunista 
ng Pilipinas at BHB. Si Michelle 
Adelantar, 17, ay dinakip noong 
Pebrero 3 ng mga elemento ng 
34th IB sa San Jose de Buan. Iligal 
siyang ikinulong ng militar at inili- 
pat sa kustodiya ng Department of 
Social Welfare and Development 
dahil siya'y menor de edad. Pinala- 
labas ng 8th ID na sinalba umano 
ng militar si Michelle mula sa pagi- 
ging “batang sundalo.” Mariing pi- 
nabulaanan ng NDF-Eastern Visayas 
ang paratang ng 8th ID. Anito, sa 
edad na 17 anyos ay wala pa sa pa- 
mantayan si Michelle para maging 
gerilya ng BHB. 

Samantala, ibinunyag naman 
ng mga upisyal ng Barangay Nag- 
papacao at Del Rosario sa kanug- 
nog na bayan ng Matuguinao ang 


Mga sibilyan, ginagawang 
panangga ng 10th ID 


mga protokol sa digma ang pagtatayo ng Armed Forces of the 


H ayagang paglabag sa internasyunal na makataong batas at ng 


Philippines (AFP) ng mga detatsment at kampo ng militar sa lo- 
ob ng mga sibilyang komunidad. Ilan sa mga kampong ito ay 500 metro 
lamang ang layo sa mga lugar na makapal ang sibilyang populasyon. 


Sa Southern Mindanao sa parti- 
kular, umaabot sa 306,637 sibilyan 
ang direktang apektado at pirming 
nasa panganib dahil sa lapit ng 
mga kampo ng militar sa kanilang 
mga tirahan. 

Sadyang nagtatayo ang AFP ng 
mga kampo sa gitna ng mga sibil- 
yang komunidad para magamit nito 
ang mamamayan bilang panangga 
laban sa pang-aatake ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB). 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


Dahil din sa lapit ng mga ele- 
mento ng reaksyunaryong militar 
sa mga komunidad, maraming kaso 
ng paglabag sa karapatang-tao ang 
nagaganap, laluna ang sapilitang 
pagpapasapi sa mga grupong para- 
militar tulad ng CAFGU. Sa mga ko- 
munidad ng Lumad, gumagamit 
ang AFP ng mga paramilitar na li- 
der mula sa hanay ng mga pamban- 
sang minorya bilang patunay uma- 
no na tanggap ng mamamayan dito 


n 


pang-aabuso ng mga pinagsanib na 
elemento ng 63rd IB, 34th IB at 
83rd Division Reconnaissance Coy. 
Anila, bigla na lamang pumapasok 
at humihimpil sa baryo ang mga 
nag-ooperasyong sundalo na hindi 
man lamang nagpapaalam sa natu- 
rang mga sibilyang upisyal. 
Gayundin, nadadagdagan ang 
paghihikahos ng mga magsasaka 
dahil naaapektuhan ang kanilang 
pagtatrabaho at malayang pagkilos 
bunga ng pilit na ipinatutupad ng 
mga sundalo na curfew sa lugar. 
Ayon din sa mga upisyal ng baran- 
gay, ginagawa ring pananggalang 
ng mga sundalo ang mga sibilyan. 
Isinasama sila sa mga operasyon at 
pinapauna ng mga sundalo sa pag- 
lalakad ang mga barangay tanod 
upang hindi sila birahin ng BHB. 
Ikinagagalit din ng mga upisyal 
ng barangay ang kawalang aksyon 
si Mayor Jocella Dy ng Matuguinao 
kahit na makailang ulit nang ini- 
reklamo ng mga magsasaka sa mu- 
nisipyo ang pang-aabuso ng mga 
sundalo. ABI 


ang presenya ng militar. Nagrerek- 
rut din ang AFP ng mga sibilyang 
ahente para maniktik sa kanilang 
mga kababaryo, manggulo at wasa- 
kin ang pagkakaisa ng mamamayan 
sa lugar. 


Sm PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Sa Davao City, may minamanti- 
ning siyam na detatsment ang mi- 
litar—tatlo sa Toril, dalawa sa Ca- 
linan at apat sa Paquibato. Apek- 
tado rito ang 76,766 sibilyan. La- 
bas pa ang mga detatsment sa 
mga himpilan ng 10th ID sa Pa- 
nacan at Task Force Davao sa Sta. 
Ana Wharf. 

Sa Davao del Norte, may isang 
detatsment ang militar sa Carmen 
at tatlo sa Asuncion. Apektado ri- 
to ang 3,305 sibilyan. 

Sa Compostela Valley, mayro- 
ong 78 detatsment-militar sa mga 
bayan ng Compostela, Mabini, Ma- 
co, Maragusan, Mawab, Monkayo, 
Montevista, Nabunturan, New Ba- 
taan, Pantukan at Laak. Apektado 
rito ang 160,314 na sibilyan. 

Sa Davao Oriental, 28 ang mga 
detatsment-militar na matatagpu- 
an sa mga bayan ng Baganga, Ba- 
naybanay, Boston, Cateel, Lupon, 
San Isidro at Manay. Apektado rito 
ang 59,424 na sibilyan. 

Sa Trento, Agusan del Sur at 
Lingig, Surigao del Sur ay may da- 
lawang detatsment ang militar. 
Apektado rito ang 6,828 sibilyan. 

Partikular sa Boston, Cateel, 
Lingig, Trento at Monkayo, may 
mga detatsment o instalasyon ang 
72nd Cadre Battalion (CB), 23rd 
CB, 36th IB, 25th IB, 1105th Po- 
lice Mobile Group (PMG), 1401st 
PMG, Philippine National Police, 
grupong panatikong Pulahan at 
mga pribadong hukbo ng mga Bril- 
liantes, isang pamilya ng mga war- 
lord na pulitiko sa Compostela Val- 
ley. 

Lahat-lahat ay may 123 de- 
tatsment-militar sa mga sibilyang 
komunidad. 

Sa takot ng AFP na matarget 
ng umiigting na mga taktikal na 
opensiba ng BHB, gumagawa ito 
ng ganitong mga hakbang na sad- 
yang nagsasapanganib sa buhay 
ng mga sibilyan. ABI 


8 


Pilipinong tagasalin, pinatay 
ng mga sundalong Amerikano? 


q Pilipino na natagpuang patay sa kampo militar sa Marawi City 
ang pinangangambahang pinagmalupitan at pinatay ng mga sunda- 
long Amerikano. Ang biktima na si Gregan Cardeno, 33 taong gulang, 
ay ilang araw pa lamang na nagtratrabaho bilang tagasalin para sa mga 


sundalong Amerikano. 


Ayon sa Philippine National 
Police (PNP), hatinggabi ng Pebre- 
ro 2 ay nagbigti si Cardeno sa 
kampo ng 103rd Infantry Brigade 
ng Philippine Army sa Marawi City, 
Lanao del Sur. Kobre-kama umano 
ang ginamit niya sa pagbibigti. 

Ngunit naniniwala ang pamil- 
ya at mga kamag-anak ni Cardeno 
na siya ay pinatay. Ito ay batay na 
rin sa mga salaysay ng biktima sa 
kanyang asawa na pinagmamalu- 
pitan at pinagsasamantalahan si- 
ya ng mga sundalong Amerikano. 

Umaga ng Pebrero 2 ay naka- 
tanggap ng mga text at tawag sa 
ang asawa ni Cardeno na si Myrna. 
Umiiyak si Cardeno na nagsabing 
tawagan ang ahensyang nagpasok 
sa kanya sa trabaho para bawiin 
na ang kontrata at makaalis na si- 
ya sa kampo ng militar. Hindi raw 
siya dinala sa tunay niyang desti- 
no kundi ipinasok sa baraks ng 
mga sundalong Amerikano kung 
saan siya lamang ang Pilipino. 

Humingi ng tulong ang pamil- 
ya ni Cardeno sa Kawagib, isang 
grupong nagtataguyod ng karapa- 
tang-tao sa Mindanao. Nagsiyasat 
ang Kawagib sa kampo kung saan 
namatay si Cardeno. Sinamahan 
ito ng Commission on Human 
Rights (CHR) at mga progresibong 
organisasyon. Hiniling ng pamilya 
ni Cardeno na ipakita ang kwarto 
kung saan siya natagpuang patay, 
pati ang mga nilubid na kobre-ka- 
ma na ginamit umano niya sa pag- 
bibigti. Subalit ayaw ipakita ni 
Capt. Michael Kay at mga upisyal 


ng 103rd Bde ng US Army ang mga 
ebidensya sa katwirang mayroon 
daw silang sariling imbestigasyon. 

Natagpuang may mga sugat si 
Cardeno sa ulo, sa katawan, hita, 
kamay at braso. 

Nagdududa rin ang pamilya ni 
Cardeno sa pahayag ng mga upi- 
syal ng Philippine Army. Maging 
ang autopsy ng National Bureau of 
Investigation (NBI) ay pinagdudu- 
dahan din. Hindi nakasaad dito 
ang ilang detalye sa kalagayan ng 
bangkay ni Cardeno katulad ng pa- 
mamaga ng kanyang bayag at pag- 
buka ng kanyang puwitan. Tuma- 
gal din nang isang buwan bago 
maipadala sa NBI sa Maynila ang 
ulat sa pangyayari. 

Nagtataka rin ang pamilya ni 
Cardeno dahil hubad at naka- 
shorts na lamang ito nang nasa 
punerarya na. Taliwas ito sa naki- 
ta nilang larawan ng bangkay na 
kinuha sa eksena ng krimen ni 
SP03 Ali Guibon Rangiris ng PNP- 
Marawi City. Sa litrato ay nakasuot 
si Cardeno ng berdeng T-shirt, ma- 
ong na pantalon at bahagyang na- 
kalitaw ang kanyang brief. Nabura 
rin maging ang mga larawan, re- 
kord ng mga mensahe at tawag sa 
kanyang cellphone. 

Iginigiit ng pamilya ni Carde- 
no na gumawa ng panibagong au- 
topsy ang CHR sa bangkay niya. 
Nakatakda rin silang magsampa ng 
kasong obstruction of Justice sa 
mga upisyal ng 103rd Brigade at 
mga sundalong Amerikano dahil 
sinira nila ang mga ebidensya. [EB 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


MGA ULAT KORESPONSAL p : q 


An à Pari a 
K N7 i 


Kampanyang masa sa El Niño 


IN 


la ng El Niño, ang Cagayan Valley ang siyang pinakamatinding ti- 


S a mga rehiyong hinahambalos ngayon ng matagal na tagtuyot da- 


namaan. Batay sa ulat noong unang bahagi ng Marso, umaabot na 
sa P5.1 bilyon ang kabuuang halaga ng nasisirang mga produktong pa- 
lay, mais at pangisdaan sa rehiyon. Nangasira na rin pati ang mga gula- 
yan. Sa bayan ng San Mateo, Isabela, imported na munggo na ang ibine- 
benta sa palengke dahil wala nang naaning munggo ang mga magsasaka. 


Sa kabila ng gayong katinding 
pananalasa ng El Niño, wala pang 
ibinibigay na tulong sa mga mag- 
sasaka ang gubyerno. Hanggang sa 
plano pa lamang ng pamumudmod 
ng bigas at delata ang hakbang ni- 
to. Partikular sa Isabela, antas-sar- 
bey pa lamang ang nagagawa ng 
mga gubyernong munisipal para 
tingnan kung gaano umano kala- 
wak ang epekto ng tagtuyot. Nag- 
pahiram sa mga magsasaka ang pa- 
mahalaang prubinsyal ng 50 poso 
ng tubig. Sa kunsiderasyong ang 
prubinsya ay isa sa pinakamalala- 
king lalawigan sa bansa, kulang na 
kulang ang mga poso ng tubig na 
ito na ipinamimigay sa mga piling 
tao lamang. Isa pa, kahit may bom- 
ba ng tubig ang isang magsasaka 
ay wala namang makukuhang tubig 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


sa mga sapa at ilog. 

Dahil nangamatay na ang lahat 
ng pananim, maraming pamilya 
ang dumaranas ng gutom. May ulat 
na daan-daang magsasaka ang pu- 
mapasok sa kagubatan para mang- 
uha ng yantok na ibinebenta nila 
ng P5 kada sampung pye. Sa isang 
bahagi ng Central Isabela, 300 
magsasaka ang isang linggong na- 
ngangahoy sa kagubatan. Ang iba 
nama'y napipilitang mag-carabao 
logging. 

Noong Marso 4, nagtungo ang 
mga magsasaka mula sa Cagayan 
Valley sa Metro Manila at naglun- 
sad sila ng mga kilos-protesta sa 
upisina ng Department of Agricul- 
ture sa Quezon City. Pinamunuan 
ito ng Danggayan dagiti Mannalon 
ti Isabela (DAGAMI), Kagimungan- 


Cagayan Chapter at Danggayan-Ca- 
gayan Valley. Ang lahat ng mga or- 
ganisasyong ito ay kaanib ng Kilu- 
sang Magbubukid ng Pilipinas 
(KMP). 

Sa kabilang banda, ikinakasa 
ngayon sa rehiyon ang kampan- 
yang isulong ang kagalingan ng 
mamamayan sa panahon ng mga 
kalamidad. Unang sisingilin ng ma- 
mamayan ang gubyerno sa papel 
nito noong nananalasa ang mga 
bagyong Ondoy at Pepeng at ang 
pagpapabaya ng gubyerno sa agri- 
kultura sa kalagayang ang Cagayan 
Valley ang isa sa pinagmumulan ng 
malaking bulto ng bigas sa bansa. 
Iba pang kaugnay na mga isyu ang 
pangungurakot sa pondo habang 
binibigyang-daan ang mga proyek- 
tong sumisira sa kalikasan. Tampok 
dito ang malakihang pagtotroso at 
pagmimina na kasabwat sina Sen. 
Juan Ponce Enrile at malalaking 
kumpanyang imperyalista. 

Igigiit naman ng mga organisa- 
syong masa ang sumusunod: 

»> Di pagbayad ng upa sa isang 
anihan ng mga magsasakang 20% 
pataas ang napinsalang pananim sa 
kalamidad. Kapag 50% pataas ang 
naging pinsala, hindi babayaran 
ang upa sa dalawang anihan. 

> Sa mga inuupahang lupa ng 
mga magsasaka na natabunan dahil 
sa kalamidad, kukwentahin ang 
gastos sa pagsasaayos ng lupa at 
iaawas ito sa kabuuang bayad o 
upa sa lupa sa karaniwang anihan. 

> Pagbura sa interes ng pa- 
utang kapag napinsala ng kalami- 
dad at pagpapaliban ng bayad sa 
prinsipal ng utang kapag 50% pa- 
taas ang nasira sa pananim. 

> Pagbura sa bayad sa iriga- 
syon ng National Irrigation Admi- 
nistration at Small Water Impound- 
ing Projects, isang sangay ng De- 
partment of Agriculture na nag- 
tatayo at nagpapatakbo ng maliliit 
na dam para sa mga sakahan. W 


9 


Isandaang taong pakikibaka ng kababaihan 


kababaihan ang nagdaang Pandaigdigang Araw ng Kababaihang 


M ilitanteng ipinagdiwang ng mga progresibo at rebolusyonaryong 


Anakpawis noong Marso 8. 
Espesyal ang naturang pagdiri- 
wang dahil okasyon din ito ng ika- 
100 anibersaryo ng pagkakapasa ng 
resolusyon sa Ikalawang Kumpe- 
rensyang Pandaigdigan ng Sosyalis- 
tang Kababaihan na nagdedekla- 
rang espesyal na araw ng kababai- 
han ang Marso 8. Ito ay sa inisya- 
tiba ng nangungunang komunis- 
tang babae noon na si Clara Zeit- 
kin. Nang idaos ang naturang kum- 
perensya sa Copenhagen, tatatlong 
bansa pa lamang sa buong mundo 
ang kumikilala sa karapatan ng ka- 
babaihan na bumoto at napakala- 
ganap pa ng pagtrato sa mga kaba- 
baihan bilang segunda klaseng ma- 
mamayan sa batas at lahat ng lara- 
ngan. 

Isang siglo matapos noon, ma- 
rami na ang nakamit na mga maka- 
buluhang tagumpay ang progresibo 
at rebolusyonaryong kababaihan sa 
buong mundo. Naigiit na ng kaba- 
baihan ang kanilang karapatan pa- 
ra bumoto at mahalal sa halos la- 
hat ng bansa sa buong mundo. Mu- 
la noon, nakamit na ng kababaihan 
ang kanilang batayang karapatan 
para organisahin ang kanilang mga 
sarili at igiit ang mga usaping ma- 
hahalaga sa kanila at sa buong li- 
punan. Nasa pusisyon silang isu- 
long ang kanilang mga karapatan 
para sa edukasyon, trabaho at pag- 
kakapantay-pantay sa iba't ibang 
larangan. Sa loob ng isang siglo, 
puspusan at walang sawa ang ka- 
babaihan para baguhin hindi la- 
mang ang kanilang mababang kata- 
yuan kundi ang lipunang naglulu- 
wal at nagpapanatili sa ganitong 
kalagayan. 

Batid ng mga progresibong ka- 
babaihan na hindi makakamit ang 
tunay na kalayaan at pagkakapan- 
tay-pantay sa ilalim ng bulok na 


10 


sistemang panlipunan na kinapa- 
palooban nila ngayon. 

Sa mahihirap at atrasadong 
bansa, pinakatinatamaan ang ka- 
babaihan sa palagiang krisis pang- 
kabuhayan na bumabayo sa mga 
lokal na ekonomya. Ginagampanam 
nila ang pinakamabababang uri ng 
trabaho, ka- 
palit ng ha- 
los wala o 
napakababang 
sahod. Ipinam- 
papalit sila sa 
kalalakihan sa pa- 
nahong kailangang 
babaan ang mga 
pangkalahatang an- 
tas ng sahod. Sa mga 
sakahan, itinuturing na 
libre ang kanilang la- 
kas-paggawa. Dagdag 
dito, marami sa kani- ff 
la ang pinagsisilbi 
bilang mga utusan 
o alipin sa mga pa- 
nginoong maylupa. 

Sa mga kapitalistang 


bansa, karamihan ng mga mangga- 
gawang kababaihan ay tumatang- 
gap ng sahod na mas mababa sa 
kalalakihan. Dumaranas sila ng 
diskriminasyon sa iba't ibang para- 
an sa loob ng mga upisina at pab- 
rika. 

Para panatilihing kimi ang ka- 
babaihan, ginagamit laban sa kani- 
la ang karahasan sa iba't ibang an- 
tas at larangan. Magpahanggang 
ngayon, laganap ang paniniwala at 
kultura na dapat pumaloob ang ka- 
babaihan sa awtoridad ng nagha- 
haring uri, ng kanilang mga pamil- 
ya at kanilang mga asawa. Ginaga- 

mit ang 

pinaka- 

brutal 

na mga 

paraan 

tulad ng 
panggagaha- 

sa at sekswal 

na karahasan pa- 

ra tiyakin ang kani- 
lang pagkalupig. 
Hindi kaila na ang 
karahasang ito na lu- 
malabag sa batayang 
mga karapatan hindi 


Kababaihan, nagmartsa sa Mendiola 


ahigit 5,000 kababaihan at mamamayan, sa pangunguna ng 
Gabriela at Gabriela Women's Party ang naglunsad ng kilos-pro- 


testa sa harap ng Malacañang noong Marso 8. Mula sa iba't ibang 
sektor ang mga nagmartsa. May mga kabataan, manggagawa, mi- 
grante, maralitang-lunsod at mga magsasaka. Nakiisa sa kanila ang 
mga progresibong kandidato, iba pang mga pulitiko at personali- 
dad. 

Dala ang panawagang “Kababaihan magkaisa, labanan ang kri- 
sis at pampulitikang karahasan,” idineklara nilang Pambansang 
Araw ng Protesta para sa Kababaihang Pilipino ang Marso 8. 

Nagkaroon din ng katulad na mga protesta sa mga lunsod ng Da- 
vao, Cebu, Baguio, Iloilo at Bacolod at iba't iba pang mga lugar sa 
Southern Tagalog at Bicol. Sa labas ng bansa, naglunsad ng kasa- 
bay na mga aktibidad ang kababaihang migrante sa Hong Kong, 
Amsterdam sa The Netherlands at US. ABI 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


lamang bilang babae kundi bilang 
tao ay ginagamit ng naghaharing 
uri at kanilang mga armadong ga- 
lamay laluna laban sa kababai- 
hang nasa mabababang uri at ya- 
ong may lakas na loob na luma- 
ban. 

Sa Pilipinas, pinasisidhi ng ka- 
salukuyang krisis sa ekonomya at 
pulitika ang kahirapan at pang- 
aaping dinaranas ng kababaihang 
Pilipino. Malaon na silang biktima 
ng maka-imperyalistang mga pa- 
takaran ng liberalisasyon, pribati- 
sasyon at denasyunalisasyon ng 
rehimeng Arroyo. Gayundin, bikti- 
ma sila ng pampulitikang karaha- 
san sa ilalim ng kontra-mamama- 
yang Oplan Bantay Laya. 

Kalahati ng mga walang traba- 
ho ay kababaihan. Marami sa kani- 
la ang naloloko ng mga Iligal na 
rekruter na nangangako ng disen- 
teng mga trabaho sa labas ng ban- 
sa. Kalakhan sa 12 milyong mig- 
ranteng manggagawang Pilipino 
ay babae. Dagdag sa mababang 
pasahod at napakasamang kundi- 
syon sa paggawa, marami sa kani- 
la ang dumaranas ng pisikal at 
sekswal na pang-aabuso sa kamay 
ng kanilang mga amo. Sa kanayu- 
nan, umaabot sa 70% ng mga 
magsasaka at manggagawang bu- 
kid ay kababaihan. Dinaranas nila 
ang mga pinsalang dulot ng mga 
patakaran ng liberalisasyon, wa- 
lang pakundangang importasyon 
ng mga produktong agrikultural at 
pangkalahatang kapabayaan ng 
reaksyunaryong estado sa agrikul- 
tura. 

Iginigiit ng kababaihang Pili- 
pino ang disenteng pamumuhay sa 
pamamagitan ng sapat na traba- 
ho, pagkain sa hapag-kainan, ma- 
ayos na pabahay at mga serbi- 
syong panlipunan tulad ng eduka- 
syon at kalusugan. Ang paglaban 
para sa mga ito ay nakakawing sa 
pakikibaka upang wakasan ang 
atrasado at mapang-aping siste- 
ma. AB] 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


Para sa pribatisasyon 


Pagpili ng bagong direktor 
ng PGH, pinanghihimasukan 


ng Malacañang 


tatalaga ng bagong direktor ng University of the Philippines- 


H indi maitago ang papel ng Malacañang sa kontrobersyal na pag- 


Philippine General Hospital (UP-PGH). Sa pinakahuling mga pu- 
long ng Board of Regents (BOR), kapulungang namamahala sa paman- 
tasan, garapal na nagmaniobra ang mga kagawad na hinirang ni Gloria 
Arroyo para harangin ang pagtatalaga kay Dr. Jose Gonzales na siyang 
suportado ng mga kinatawan ng mga mag-aaral, guro, kawani at alum- 
ni sa kapulungan. Nais sana ng Malacafilang na muling italaga si Dr. Car- 
melo Alfiler na nasa pangatlo nang termino bilang direktor ng ospital 


at personal na kaibigan ni Arroyo. 

Ang katunaya'y pormal nang 
naihalal si Gonzales para maging 
direktor ng ospital sa pulong ng 
BOR noong Disyembre 18, 2009. 
Bago ganapin ang botohan ay igi- 
niit ni Abraham Sarmiento, isa sa 
mga kagawad na hinirang ni Arro- 
yo, na huwag pabotohin si Cha- 
risse Bañez, kinatawan ng mga es- 
tudyante, dahil hindi na raw siya 
nakaenrol at gayo'y hindi na mag- 
aaral ng pamantasan. Gayunman, 
nang pagbotohan ang usapin ay 
nanaig ang para sa partisipasyon 


ni Bañez at naging mapagpasya 
ito para mahalal si Gonzales. 

Pero noong Disyembre 23, 
nagsumite ng protesta si Sarmien- 
to ukol sa resulta ng halalan at 
muli niyang iginiit ang kawalan ng 
karapatan ni Bañez na lumahok sa 
botohan. Katapusan naman ng 
Disyembre nang utusan ng Malaca- 
Aang si Emmanuel Angeles, taga- 
pangulo ng Commission on Higher 
Education at ng BOR, na si Alfiler 
ang suportahan. 

Dahil dito, ipinagpapaliban 


Reklamo sa pagtaas ng matrikula 


inalampag ng Kabataan Partylist at NUSP ang Commission on 
Higher Education (CHEd) dahil sa kawalang aksyon nito sa 


mga reklamo ng pagtaas ng matrikula sa kolehiyo. Ayon sa NUSP, 
walang nagawa ang CHEd para maawat ang mga may-ari ng paara- 
lan na magtaas ng matrikula. 

Samantala, nag-walkout ang 1,000 mag-aaral ng Polytechnic 
University of the Philippines (PUP) noong Marso 19 upang tutu- 
lan ang nakaambang pagtaas ng kanilang matrikula. Nagmartsa si- 
la mula PUP Sta. Mesa hanggang Mendiola sa Maynila. Aabot sa 
2,000% ang itataas ng matrikula (P200 kada unit ang panukalang 
pagtaas mula sa dating P12 kada yunit) na sisingilin sa susunod 
na pasukan sa mga estudyanteng nasa first year ngayon. Mayroon 
ding iba pang mga bayarin na planong singilin. Nakatakda rin ang 
kanilang malaking pagkilos sa darating na Marso 29 sa pagpupu- 
long ng Board of Regents (BOR) ng kanilang pamantasan. ABI 


11 


ang paghirang kay Gonzales hang- 
ga't hindi umano nareresolba ang 
reklamo ni Sarmiento. Sa muling 
pagpupulong ng BOR noong Peb- 
rero 5, namaniobra ng mga alipu- 
res ng Malacafiang ang pagpapa- 
walambisa sa paghirang kay Gon- 
zales. Sa panibagong botohan, na- 
halal na direktor ng PGH si Dr. Ro- 
lando Enrique Domingo na siya 
nang sinuportahan ng palasyo. Si 
Domingo ay nauna nang idinekla- 
rang hindi kwalipikado sa pusi- 
syon noong Disyembre. 

Pribatisasyon ang ugat. Lu- 
militaw na ang nasa likod ng pag- 
mamaniobra ng Malacafiang para 
makuha ang liderato ng PGH ay 
isang milyun-milyong pisong kon- 
trata ng pagpapaupa ng ilang pa- 
silidad ng ospital sa pribadong 
sektor. Ayon sa pinal na kontrata, 
pauupahan ng UP-PGH sa Daniel 
Mercado Medical Center (DMMC) 
ang Dispensary Building nito sa 
loob ng 25 taon sa halagang P202 
kada metro kwadrado. Ang tatlong 
palapag na gusali ay may kabuu- 
ang lawak na kulang-kulang 5,000 
metro kwadrado. 

Tinututulan ng ALL-UP Workers’ 
Alliance (AUPWA) ang kontrata ng 
pagpapaupa dahil dehado anila 
roon ang PGH. Ayon kay Jossel 
Ebesate, national executive vice 
president ng AUPWA, P456 kada 
metro kwadrado ang upa ng Phi- 
lippine National Bank sa parehong 
lokasyon mula pa noong dekada 
1990. Ikinababahala rin ng alyan- 
sa na kukumpitensyahin ng DMMC 
ang botika ng PGH na nag-aambag 
ng P24-P30 milyon taun-taon sa 
pondong pangkawanggawa ng os- 
pital at nagpapasweldo sa mahigit 
200 empleyado. Luging-lugi ang 
PGH sa P12 milyong taunang upa 
ng DMMC sa unang limang taon ng 
kontrata. Hindi pa kasama sa 
kwentang ito ang iba pang opera- 
syon tulad ng sa laboratoryo, radi- 
ology at diagnostic exam na ku- 
kumpetensyahin din ng DMMC. [EB 


12 


Hacienda Luisita, di bibitiwan 
ng pamilyang Cojuangco 


no “Noynoy” Aquino III, kandidato ng Liberal Party sa pagkapre- 


B inatikos ni Rep. Rafael Mariano ng partidong Anakpawis si Benig- 


sidente na pumopostura lamang para sa tunay na reporma sa lu- 
pa ngunit walang tunay na interes na ipatupad ito. 


Ang reaksyon ni Mariano ay 
kaugnay ng pahayag kamakailan 
ni Aquino sa isang panayam sa te- 
lebisyon na ang una niyang gaga- 
win sakaling manalo sa pagkapa- 
ngulo ng bansa ay ang pamamaha- 
gi sa mga magsasaka ng lupain ng 
Hacienda Luisita Incorporated 
(HLI). 

Anang progresibong kinata- 
wan, na tagapangulo rin ng Kilu- 
sang Magbubukid ng Pilipinas, ang 
pangangako ni Aquino ng repor- 
mang agraryo ay para lamang isu- 
long ang kanyang kandidatura sa 
darating na eleksyon. Ang totoo, 
ang pahayag ni Aquino ay kinon- 
tra ng kanyang pinsang buo 
na si Fernando Cojuang- g 
co, ayon sa isang arti- J / 
kulong lumabas sa 4 
New York Times kama- ff 
kailan. L 

Ayon kay Co- 
juangco, chief ope- 
rating officer ng 
Azucarera de Tarlac 
at ng Jose Cojuangco 
and Sons, hindi pabor 
ang angkang Cojuang- 
co na ipamahagi sa 
mga kasama ang 
mahigit 4,500 ek- 
taryang lupain ng / 
Hacienda Luisita. 
Aniya, ang naba- 
bagay sa industri- 
ya ng asukal ay 
ang kaayu- 
sang asyen- 
da. Ang ga- 
yong mati- 
gas na pag- 
papahayag 


na di kailanman bibitiwan ng mga 
Cojuangco ang kanilang malawak 
na asyenda ay malinaw na nagpa- 
pakita ng kahungkagan ng mga 
pahayag ni Aquino tungkol sa usa- 
pin ng Hacienda Luisita. 
Kinastigo rin ni Mariano si 
Aquino sa pagmamayabang niya 
na kumita na sana ng P3 bilyon 
ang pamilyang Cojuangco-Aquino 
sa pagbebenta ng 4,500 ektaryang 
asyenda, kung talaga umanong 
wala itong pagmamalasakit sa in- 
teres ng mga magsasaka. Ayon kay 
Aquino, babayaran muna ng pa- 
milya nila ang mga utang ng as- 
yenda bago ipamahagi ang lupa sa 
mga kasama. Nais palaba- 
sin ni Aquino na may 
malambot na 
puso ang pa- 
milya nila at 
Mj dapat pang 
"]} magpasal- 
amat ang 
mga magsasa- 
ka sa kanilang 
kabaitan, ani 
Mariano. 
Gayunpaman, 
hindi mapasisinu- 
ngalingan ng pa- 
milyang Cojuangco- 
Aquino ang katotoha- 
nan, sabi ni Mariano. 
Ginamit ng pamilya 
| ang kabaitan umanong 
ito para masakerin ang 
mga magsasaka at pag- 
samantalahan at pag- 
kaitan sila ng kanilang 
f karapatan sa lupa, 
» anang progresibong ki- 
“ natawan. ABI 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


Mga hakbang para sa pananatili ni Arroyo, 
kinukumpleto na 


sangkap sa iba't ibang pakana nito hindi lamang para makapanati- 


pP rse kinukumpleto ng pangkating Arroyo ang mga susing 


li sa poder si Gloria Arroyo lampas ang kanyang kasalukuyang ter- 
mino, kundi pati para matakasan niya ang kanyang mga pananagutan sa 


bayan. 

Pinakahuli sa mga hakbang ng 
pangkatin ang desisyon ng Korte 
Suprema nitong Marso 17 na nag- 
papahintulot kay Arroyo na magta- 
laga ng bagong punong mahistrado 
kapalit ng magreretirong pinuno ng 
kataas-taasang hukuman. Hinihi- 
ngi na ang listahan ng mga nomi- 
nado ng Judicial and Bar Council 
para makapili na si Arroyo ng hihi- 
rangin niyang kapalit ni Justice 
Reynato Puno. Ipinasusumite ito ni 
Arroyo isang linggo bago ang tak- 
dang pagreretiro ni Puno sa Mayo 
17. Ang JBC ang kapulungang may 
upisyal na tungkuling magsala sa 
lahat ng aplikasyon at rekomenda- 
syon para sa mga pwesto sa Korte 
Suprema. 

Taliwas ang gayong desisyon sa 
naunang kapasyahan ng Korte Sup- 
rema noong 1998. Paglabag ito sa 
probisyon ng konstitusyon ng gub- 
yerno na nagbabawal sa nakaupong 
presidente na maghirang ng mga 
bagong punong upisyal 60 araw ba- 
go ang eleksyong presidensyal 
hanggang sa pagtatapos ng termi- 
no ng pangulo. Kung susundin ang 
reaksyunaryong konstitusyon, ang 
bagong halal na presidente ang si- 
yang dapat pumili ng kapalit na 
punong mahistrado. Pero dahil sa 
Hunyo 30 pa uupo ang bagong pre- 
sidente, awtomatikong hahalili mu- 
na ang pinaka-senior na mahistra- 
do. 

Ang problema ni Arroyo ay hin- 
di niya kontrolado si Justice Anto- 
nio Carpio, ang pinaka-senior sa 
Korte Suprema. Idineklara na rin ni 
Carpio na sakaling piliin siya ni Ar- 
royo ay hindi niya ito tatanggapin 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


dahil naninindigan siyang labag ito 
sa konstitusyon. Plano ngayong 
ipalit ni Arroyo kay Chief Justice 
Puno si Justice Renato Corona, da- 
ting chief of staff at tagapagsalita 
ni Arroyo. Si Corona ang pinakama- 
tapat na alipures ni Arroyo sa Kor- 
te Suprema. Sa buong panahon ni- 
ya rito, lahat ng pusisyong pinani- 
gan niya ay yaong pabor sa interes 
ni Arroyo. 

Naghahabol ngayon ang mara- 
ming sektor ng rekonsiderasyon ng 
Korte Suprema kaugnay sa desi- 
syong ito. Kabilang dito ang mga 
abugado, organisasyong nagta- 
tanggol sa konstitusyon at pwer- 
sang progresibo at anti-Arroyo. 

Inuulan na rin ng protesta ang 
desisyon ng Korte Suprema. Nitong 
Marso 19, nagrali ang iba't ibang 
grupo sa harap ng korte para bati- 
kusin ang anila'y karuwagan ng 
mga mahistradong naglabas ng ga- 
yong desisyon. Kabilang sa mga 
nanguna sa protesta si Bayan Muna 
Rep. Teddy Casiño; Sen. Francis Pa- 
ngilinan, myembro ng Judici- 
al and Bar Council; 
Solita Monsod, da- 
ting pinuno ng NE- 
DA; at Adel Tamano, 
abugado at kandida- -= 
to sa pagkasenador. \ý. p7 
Sinunog naman ng d 
mga myembro ng Ka- 
bataan Party-list 
ang isang tarpau- 
lin na may litrato 
ng siyam na mahis- 
trado ng Korte Supre- 
ma na naglabas ng 
desisyon. - 


Nauna pa rito, tiniyak na rin ni 
Arroyo ang mahigpit niyang hawak 
sa pamunuan ng Armed Forces of 
the Philippines (AFP) at mga su- 
sing kumand nito. 

Nitong Marso 8, sa halip na pa- 
lawigin na lamang ang termino si 
Gen. Victor Ibrado upang ang ma- 
hahalal na bagong pangulo na ang 
hihirang sa kapalit, itinalaga na ni 
Arroyo bilang bagong hepe ng AFP 
ang paborito niyang heneral na si 
Lt. Gen. Delfin Bangit. Noong Mar- 
so 12, hinirang naman ni Arroyo si 
Maj. Gen. Reynaldo Mapagu bilang 
hepe ng Philippine Army, kapalit ni 
Bangit. Hinirang din niya si Rear 
Admiral Feliciano Angue bilang he- 
pe ng AFP National Capital Region 
Command (NCRCOM). 

Ang lahat ng bagong hirang ni 
Arroyo na mga upisyal-militar ay 
myembro ng Philippine Military 
Academy Class 1978, na mahigpit 
na inaruga ni Arroyo bilang adopt- 
ed member nito, at sa gayo'y na- 
ging matapat sa kanya. Ang iba 
pang myembro ng Class 1978 na 
naitalaga na ni Arroyo sa iba't 
ibang namumunong pusisyon sa 
AFP ay sina Lt. Gen. Oscar Rabena, 
hepe ng Philippine Air Force, Lt. 


13 


Gen. Roland Detabali, hepe ng 
Southern Luzon Command, Lt. 
Gen. Ralph Villanueva, hepe ng 
AFP Central Command; Brig. Gen. 
Romeo Prestoza, hepe ng ISAFP 
(Intelligence Service of the Armed 
Forces of the Philippines): at Di- 
rector Roberto Rosales ng Metro 
Manila Police Office na sinasabing 
siyang ipapalit kay PNP Chief Je- 
sus Versoza. 

Samantala, usap-usapan nga- 
yon ang pag-arangkada ng Oplan 
August Full Moon na sinasabing 
pakana para dayain ang eleksyon 
upang maipanalo ang mga pinapa- 
borang kandidato ni Arroyo, mai- 
kasa ang pagbabago sa konstitu- 
syon at makaupo na bilang prime 
minister si Arroyo sa ilalim ng ba- 
gong sistemang parlamentaryo. 

Kung hindi ito umubra, sinasa- 
bing babaling ang kampong Arro- 
yo sa pagpapakana ng kabiguan 
ng eleksyon para maging sangka- 
lan sa deklarasyon ng state of 
emergency kundi man tahasang 
batas militar, at patuloy na pag- 
hawak ni Arroyo ng poder bilang 
“pangulong pantransisyon.” Ina- 
min na rin ng bagong Deputy 
Spokesperson ni Arroyo na si Cha- 
rito Planas na kung mabigo ang 
eleksyon at di malinaw kung sino 
ang hahawak ng kapangyarihan, 
hahawakan ito ng militar. 

Nauna na itong sinabi ni Sena- 
te President Juan Ponce Enrile, na 
naging administrador ng batas mi- 
litar noong panahon ng diktadu- 
rang Marcos. Susi sa gayong mga 
plano ang pagtatalaga kay Norber- 
to Gonzales para hawakan ang De- 
partment of National Defense, at 
kina Bangit, Mapagu, Prestoza at 
iba pa sa AFP, para patuloy na ma- 
hawakan ni Arroyo ang kapangya- 
rihang militar. Susi naman ang 
paghirang kay Corona bilang pu- 
nong mahistrado ng Korte Supre- 
ma para sa pag-aayos ng ligal na 
basbas sa anumang maniobra ni 
Arroyo. [AB 


14 


N BALITA | 


6 na grupo sa party list ni Arroyo, ipinatatanggal 


NAGPIKET sa tapat ng tanggapan 
ng Commission on Elections (C0- 
MELEC) nitong Marso 15 ang Kon- 
tra-Daya at mga kasaping organi- 
sasyon at ipinanawagan ang pag- 
tatanggal sa anim na grupo sa par- 
ty list na anila'y pinopondohan ng 
gubyernong Arroyo. 

Tinukoy ng Kontra-Daya na 
ang sumusunod ay mga makaadmi- 
nistrasyong grupo sa party list: 
Bata Iwas Droga (BIDA), Adhikain 
ng mga Dakilang Anak ng Maharli- 
ka (ADAM), Agbiag Timpuyog 
Ilocano (AGBIAG), Babae para sa 
Kaunlaran (BABAE KA), League of 
Youth for Peace and Development 
(LYPAD) at Kalahi Advocates for 
Overseas Filipinos (KALAHI). Ani- 
la, ang mga ito ay may kuneksyon 
at binigbigyan ng pondo ng gub- 
yernong Arroyo. Sa partikular, ang 
BIDA ay pinopondohan ni Chair- 
man Ephraim Genuino ng PAGCOR 
(Philippine Amusement and Ga- 
ming Corporation) at nakaugnay 
sa Dept. of Education at Danger- 


ous Drugs Board. Ang ADAM na- 
man ay nasa ilalim ni Department 
of Energy Undersecretary Zamza- 
min Ampatuan na siyang unang 
nominado ng grupo. 

Ayon mismo sa isang nabun- 
yag na memo, direktang pinopon- 
dohan ng palasyo ang Agbiag, Ba- 
bae Ka, Kalahi at Lypad. 

Sinabi ni Fr. Jose Dizon, con- 
venor ng Kontra-Daya, na ang mga 
grupo sa party list na ito ay binuo 
nina Arroyo para sa kanyang ambi- 
syong makaupo bilang kinatawan 
ng ikalawang distrito ng Pampan- 
ga at Speaker ng Mababang Kapu- 
lungan sa kalaunan. Dagdag pa ni- 
ya, nilabag ng naturang mga gru- 
po ang batas kaugnay sa pagbaba- 
wal sa pagpasok ng mga grupong 
kunektado at pinopondohan ng 
gubyerno. Sinabi rin ni Dizon na 
mayroon pang 40 mga grupo sa 
party list na sinasabing pinopon- 
dohan ng gubyerno o kaya ng mga 
militar at malalaking pulitiko na 
dapat tanggalin ng COMELEC. 


Singil sa graduation, tinututulan ng Kabataan Partylist 


MARIING iginiit ni Kabataan 
Partylist Rep. Raymond Palatino 
ang ang pagbabawal sa pagsingil 
ng graduation fee sa mga estud- 
yanteng magsisipagtapos ngayong 
taon. Ayon kay Palatino, dapat i- 
monitor ng Department of Educa- 
tion (DepEd) ang mga eskwela- 
hang naniningil ng bayad sa gra- 
duation. Maraming reklamo ang 
natatanggap ng kanilang partido 
tungkol sa mga nakalulusot pa rin 
na mga eskwelahan na sapilitang 
naniningil. 

Ayon sa Kabataan Partylist, 
umaabot sa 40 pampublikong pa- 
aralan ang sapilitang naniningil 
ng graduation fee na nagkakahala- 
ga ng P100-500 bawat estudyan- 


te. Sinabi ni Palatino na ang solu- 
syon sa ganitong usapin ay ang 
paglalaan ng sapat na badyet ng 
pamahalaan sa lahat ng gastusin 
ng mga estudyante. Kaugnay nito, 
hinamon ni Palatino ang bagong 
katatalagang Secretary of Educa- 
tion na si Mona Valisno na tugu- 
nan ang isyung ito. Sinugod na- 
man ng National Union of Stu- 
dents in the Philippines (NUSP) 
ang tanggapan ng DepEd noong 
Marso 19 upang iprotesta ang pa- 
tuloy na paniningil ng graduation 
fee sa mga paaralan. Tinatakot pa 
maging ang mga magulang na 
kung hindi makakabayad ang kani- 
lang mga anak ay hindi sila maka- 
pagmamartsa sa entablado. 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


N BALITA | 


Deklarasyong state of calamity sa Mindanao, kinwestyon 


KINWESTYON ng mga syentista ang 
pagdedeklara ni Gloria Arroyo no- 
ong Marso 11 ng state of calamity 
sa Mindanao. Ayon sa Agham (Sa- 
mahang Nagtataguyod ng Agham 
at Teknolohiya para sa Sambaya- 
nan), ang hakbang na ito ay ma- 
ling tugon sa krisis sa enerhiya at 
paglulustay lamang ng pondo. 

Ang hakbanging ito na umano'y 
tugon sa umiiral na krisis sa ener- 
hiya sa isla ay nagpapahintulot sa 
mga upisyal ng mga bayan, lalawi- 
gan at lunsod na gamitin ang 5% 
ng kanilang Internal Revenue Al- 
lotment (IRA). Maglalaan din ang 
pambansang pamahalaan ng P10 
bilyong para sa agarang pagbili o 


pag-upa ng mga generator na hindi 
na idadaan sa proseso ng pampub- 
likong subasta. 

Ayon kay Engineer Archie Oril- 
losa ng Agham, hindi solusyon ang 
pagbili ng mga generator na hindi 
lamang masyadong magastos kundi 
aabutin pa ng ilang buwan bago 
gumana. 

Sa halip, ayon kay Orillosa, da- 
pat pagtuunan ng pansin ng Na- 
tional Power Corporation (NA- 
POCOR) ang rehabilitasyon ng mga 
planta ng enerhiya na matagal 
nang hindi namamaksimisa ang ka- 
pasidad dahil hindi mahusay na na- 
mantini ang mga ito. Inihalimbawa 
niya ang planta sa Pulangi, isa sa 


pinakamalalaki sa Mindanao, na lu- 
milikha lamang ng 50 megawatt, 
samantalang nasa 255 megawatt 
ang kapasidad nito. 

Bukod dito, masyadong mahal 
ang produksyon ng kuryente gamit 
ang planong bilhing mga genera- 
tor. Ayon mismo sa Department of 
Energy, posibleng tumaas nang 
hanggang 200% ang singil sa kur- 
yente na lilikhain ng mga genera- 
tor. 

May hinala ang Agham na nais 
lamang ng rehimeng Arroyo na ila- 
bas ang bilyun-bilyong pisong pon- 
do para palihim na malustay ito ni- 
na Arroyo at kanyang mga alipures 
sa eleksyon. 


Lumalalang kahirapan at kagutuman, hindi na maitanggi 


NAGDUDUMILAT ang katotohan sa kabila ng patuloy 
na pagtanggi ni Arroyo na ang pangunahing maipapa- 
mana niya sa susunod na administrasyon at sa bayan 
ay ang umano'y mga repormang at kaunlarang pang- 
ekonomya na ibinunga ng kanyang pag-upo bilang 
presidente ng Pilipinas. 

Sa totoo, sa ilalim ng halos sampung taon ng re- 
himeng US-Arroyo, dumanas ang bansa ng pinakama- 
taas na antas ng kawalan ng trabaho kabilang na ang 
pagbaba ng kalidad ng mga trabaho at pagbaling ng 
milyun-milyong dating may regular na trabaho tungo 
sa pagiging mga malaproletaryadong wala o kulang sa 
trabaho. Naging mas malala ang pagkaatrasado ng ka- 
buuang ekonomya ng bansa. Dumausdos ang industri- 
ya at maging ang agrikultura. Dumaan sa sunud-sunod 
na mga krisis sa pinansya ang pamahalaan. Rumurok 
ang utang ng gubyerno at halagang inilalaan sa 
bayad-utang. Pinakamalaki ang nabawas sa mga ser- 
bisyong panlipunan. Walang ginawa ang rehimen sa 
harap ng matinding epekto ng pandaigdigang krisis sa 
lokal na ekonomya kundi maglaan ng kunwa'y malala- 
king stimulus fund (pondong pampasikad) na kinu- 
rakot lang naman ng naghaharing pangkatin. 

Wala ring naitulong sa mamamayan ang rehimen 
sa harap ng matitinding mga sakuna at kapinsalaang 
tumama sa kanila. Pinakamatarik ang pagbagsak ng 
kabuhayan ng nakararaming pamilya habang tumataas 
ang presyo ng pagkain, langis, kuryente at iba pang 
saligang pangangailangan nila. Ibayong lumala ang 


ANG BAYAN Marso 21, 2010 


kahirapan at kagutuman. Ngunit patuloy lamang na 
sinisikap ikubli ng rehimen ang mga ito. 

Namilipit sa pagpapaliwanag ang mga upisyal ni 
Arroyo nang banggitin ni Albay Gov. Joey Salceda, ta- 
gapayo sa ekonomya ng presidente, na mula 2001 ay 
lalong nalugmok sa hirap ang dati nang mga nagphihi- 
rap, habang mas yumaman ang mga dati nang maya- 
yaman. 

Kahit sa minamanipulang estadistika ng National 
Statistics Office, lumalabas na halos dumoble ang 
nagsasabing mas nagugutom at naghihirap ngayon 
kaysa noon, mula 11.4% noong 2000 tungong 20.3% 
noong 2009. 

Kung tutuusin, ang mga estadistikang ito ng NSO 
ay malayo sa katotohanan na higit na nakararaming 
mga Pilipino ang dumaranas ng kahirapan. Nagagawa 
ng gubyerno na paliitin ang datos ng kahirapan sa pa- 
mamagitan ng pagbababa sa pamantayan ng kahira- 
pan. Sa harap ng nagdudumilat na kahirapan, nangan- 
gatwiran pa ang mga upisyal ni Arroyo at sabihing 
hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng pagkakaiba 
ng kita kasabay ng paglago ng ekonomya. Mayroon 
naman umanong mga programa ang rehimeng Arroyo 
para sa mahihirap gaya ng pamimigay ng ayuda, mu- 
rang bigas at gamot at libreng pagpapaaral. 

Subalit ang totoo, ang mga ito'y nagsilbi lamang 
na palabigasan ng mga upisyal ni Arroyo at walang 
saysay sa pagbibigay ng makabuluhan o kahit panan- 
daliang ginhawa sa mamamayan. 


15 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XLI Blg. 6 
Marso 21, 2010 
www.philippinerevolution. net 


Puspusang ilatag ang mga rekisito para 
abutin ang estratehikong pagkapatas 


maalingawngaw sa bawat sulok ng buong ban- 
| | sa ang tagumpay ng taktikal na opensiba ng 

mga Pulang mandirigma sa Mansalay, Oriental 
Mindoro noong Marso 6. Labinlimang pasistang tropa 
ang nalipol at pito ang nasugatan. Mahigit 15 malala- 
kas na armas ang nasamsam mula sa kaaway at nai- 
dagdag sa arsenal ng hukbong bayan. Malugod na ipi- 
nagdiriwang ang tagumpay na ito hindi lamang ng 
mamamayan ng Mindoro, kundi ng buong sambaya- 


Elite forces ng militar, 
nilipol ng BHB sa 
PAHINA 4 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


Mindoro 


Morong 43, patuloy na 
ginigipit 


nan. Nagbigay ito ng inspirasyon at tulak sa buong re- 
bolusyonaryong kilusan na puspusang isulong ang de- 
mokratikong rebolusyong bayan hanggang sa tagum- 
pay. Makabuluhan ang tagumpay na ito at iba pang 
taktikal na opensiba laluna sa harap ng papalapit na 
ika-41 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. 
Dinudugtungan at pinatatampok ng mayor na ta- 
gumpay ng BHB sa Oriental Mindoro ang sunud-sunod 
na mga tagumpay ng BHB mula simula ng taon sa iba't 
ibang panig ng bansa. Rumagasa ang matatagumpay 
na mga taktikal na opensiba ng BHB sa Abra, Kali- 
nga, Mountain Province, Bulacan, Quezon, Palawan, 
Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, 
Masbate, Eastern Samar, Negros, Agusan del 
Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Suri- 
gao del Sur, North Cotabato, Compostela Val- 
ley, Davao Oriental, Davao del Sur at iba 
pang mga prubinsya sa buong bansa. 
Matingkad na inilalarawan ng kabi- 
kabilang mga tagumpay na ito ang ka- 
biguan ng kontra-rebolusyonaryong 
kampanyang Oplan Bantay Laya 
(OBL) ng rehimeng US-Arroyo at 
Armed Forces of the Philippines 
(AFP). Sa kabila ng natamo 
nating sugat sa harap 
ng matindi at 
susteni- 


Hacienda Luisita, di 
bibitiwan ng mga 


PAHINA 5 | Cojuangco PAHINA 12 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


